આપણા ચંદ્રમા કેવા છે? 


ફ્રેન્કલિન એમ. બ્રેન્લી 
ચિત્ર : ટુ કેલી 


ન 


આપણા ચંદ્રમા કેવા છે? 


ફ્રેન્કલિન એમ. બ્રેન્લી 
ચિત્ર : નિ કેલી 


? 


કેવા છે 


ન 
દ 
ત 
ન 
જ 
ઝે 


તુ 
! 
# 


ર. 


(2 જ. 


આગલી વખતે જયારે તમે મોટો, ગોળ ચંદ્ર જુઓ, તો તમે ચંદ્ર 
૮) માં કોઈ માણસ ની ઝલક જોવાની કોશિશ કરજો. ચંદ્ર ના હ 
અંધારા અને ઉજળા ભાગ માં થોડા લોકો ને મોઢું, નાક અને 
બે આંખ દેખાય છે. એટલે એ કહે છે કે ચંદ્ર માં માણસ 
છુપાયેલો છે. શું તમે એને જોઈ શક્યા? 


મી જ ૦ 
ર. ત 
દ્યા છ મને લાગે છે કે ]ુ 
કિર 2 ત્યાં એક મહિલા 
ટે ન ઈ ક 
કી 
ટ્ર 


ખ્મ 
111. 


ક _-ક્ન્----"*--- 
ક_,...---"૨.ૂ--- 4 -- ૩%. ઝ-નન્ય,.... 


આગલી વખતે જયારે તમે ચંદ્ર જુઓ, તો માણસ, સસલું, અને જેક અને જીલ ને 


જોવાની કોશિશ કરજો. બહુ કોશિશ કર્યા પછી કદાચ તમે એને જોઈ પણ શકો. થોડા 
લોકો બહુ કોશિશ કરે છે પણ એને ચંદ્ર માં એવું કંઈ દેખાતું નથી. 


જો તમે ચંદ્ર ને વધારે સારી રીતે જોઈ શકતા હોત, તો ચંદ્ર તમને આવો 
દેખાત. એના ઉજળા ભાગ ટેકરીઓ થી ઢંકાયેલા છે, જેમાં ખાડા છે જેને 
ક્રેટર કહેવાય છે. થોડા ક્રેટર ઘણા માઈલ પહોળા હોય છે. બીજા નાના હોય 
છે. આ ક્રેટર એ મોટી ચટ્ટાનો દ્વારા બનાવવામાં આવ્યા હતા જે બહુ પહેલા 
ચંદ્ર સાથે ટકરાયા હતા. 


ચંદ્ર નો અંધારીઓ ભાગ વધારે સપાટ છે. એ પહોળા મેદાનો જેવો છે. 
એમાંથી થોડા એટલા મોટા છે કે એને પાર કરવામાં ઘણા અઠવાડિયા 
લાગી જાય. એને ચંદ્ર ના "સમુદ્ર" કહેવાય છે કારણકે એ બહુ સપાટ છે. 
પણ એમાં પાણી નથી. 


અત્યાર સુધી બાર અંતરિક્ષ યાત્રી ચંદ્ર પર જઈ ચુક્યા છે. નકશા માં 
દર્શાવાયું છે કે એ ચંદ્ર પર ક્યાં ઉતર્યા હતા. એ ચંદ્ર પર ચાલ્યા પણ 
હતા. એમાંથી થોડા અંતરિક્ષ યાત્રીઓએ લુનાર રોવિંગ વેહિકલ નામની 
ચંદ્ર ગાડી માં સવારી પણ કરી હતી. અંતરિક્ષ યાત્રીઓ ને ચંદ્ર પર હવા 
ન મળી. એના અંતરિક્ષ યાન ની બહાર અંતરિક્ષ યાત્રીઓએ સ્પેસ સૂટ 
પહેર્યા હતા. એને જે હવા ની જરૂરત હતી, એ સ્પેસ સૂટ માં હતી. 


અ ૯ઝ”- તક 
અપોલો 14 હં કક “ક 


અપોલો 11 


સ 9 જ 
2 ને 
જ્જ 
અપોલો 12 ન ટડ 
8 
2. જ્‌ પ. 
ક. યુઝ હ 
પિ 382 ₹2 ,૬ ૯૦૬ 
કા મી. જ ગણ 
દર્દ 
૩ 
ર ટન્ડ 
5૬ દ પ 
વની જણે કે 
? 9 પર ૦01 1/0 
૬ શ 
ટ 
કાજ શૈ 
ક 
જ છે. 578 


અપોલો 13 ચંદ્ર 
પર ઉતર્યા વગર 


ધરતી પર પાછું 
યું 


જ. 
જૂ 


જન 


2 ર સિન 
ઇક “અક છ હ 
દઇ ન અપોલો 17 


બિ 
ન” ૦. ન. 


અપોલો 15 


અંતરિક્ષ યાત્રીઓ ને ચંદ્ર પર નાની અને મોટી ચટ્ટાનો મળી. 
થોડી ચટ્ટાનો ઘર જેટલી મોટી હતી. ચંદ્ર નો થોડો ભાગ સમતલ 
હતો. એ જગ્યા એ અંતરિક્ષ યાત્રી આસાનીથી ચાલી શકતા 
હતા. પણ ચંદ્ર પર ઘણા પર્વત અને ટેકરીઓ પણ છે. થોડી 
સપાટ અને ગોળ હતી. થોડા માં મોટા-મોટા અણીદાર પથ્થર 
નીકળેલા હતા. ચંદ્ર પર ભેખડ હતા અને ઊંડી ખાઈ હતી. 
અંતરિક્ષ યાત્રી એનાથી દૂર જ રહ્યા. 


અંતરિક્ષ યાત્રીઓ ને ચંદ્ર ની સપાટી પર પાણી ન મળ્યું. ચંદ્ર રણ કરતા 
પણ વધારે સૂકો છે. એને ચંદ્ર પર કોઈ જીવિત વસ્તુ ન મળી - કોઈ 
જાનવર કે વનસ્પતિ ન મળ્યા. એને વનસ્પતિ કે જાનવર ના જીવાષ્મ પણ 
ન મળ્યા જે કદાચ બહુ પહેલા ત્યાં રહેતા હોય. 


ચંદ્ર એક મૃત દુનિયા છે; એ નિર્જીવ અને રંગહીન છે. એ નીરસ અને શુષ્ક 
છે - ફક્ત ભૂખરો અને ભુરો.જો કે અવકાશ ઉપગ્રહોએ ચંદ્ર ની સપાટી 
નીચે, પાણી અને બરફ જેવી લાગતી વસ્તુઓ શોધી છે. પણ એ પાણી 
તરલ નથી. એ પાણી નો અધિકાંશ ભાગ અન્ય રસાયણો સાથે જોડાયેલો 
છે. ચંદ્ર પર જવાવાળા લોકો ને પાણી ને અન્ય રસાયણો થી અલગ કરવા 
માટે સક્ષમ થવું પડશે. તો એ ત્યાં નું પાણી પી શકશે. 


ભ 


226 200 186 160 ।40 126 60: 90* 80: 70* 60* 50: 40” 30: 20? ।0: 0 0 -10*-20*-30*-40? -307-60--70:-80 -90:-100' -1207 -140: -160“ -1807 -200 -2207 -240 -260: 280 200 


ચન્દ્ર પર લાંબો દિવસ અને લાંબી રાત હોય છે. ચંદ્ર પર બે અઠવાડિયા ચંદ્ર પર ચટ્ટાનો ની પાછળ ની છાયાવાળી જગ્યાઓ બહુ ઠંડી હોય છે. રાતે ચંદ્ર 
માટે દિવસ નો ઉજાસ હોય છે. એ પછી બે અઠવાડિયા માટે અંધારું હોય છે. બફીલો ઠંડો થઈ જાય છે, ત્યાં તાપમાન લગભગ 290 ડિગ્રી શૂન્ય થી નીચે જાય 
દિવસ માં ચંદ્ર બહુ ગરમ થઈ જાય છે. એનું તાપમાન 250 ડિગ્રી ફેરનહાઈટ છે. ગરમી ને રોકવા માટે ચંદ્ર પર હવા નથી. 

સુધી પહોંચી જાય છે. એ ઉકળતા પાણી થી પણ વધારે ગરમ છે. ચંદ્ર ને સ્પેસ સૂટ ને કારણે અંતરિક્ષ યાત્રી, દિવસ ની બહુ વધારે ગરમી અને રાત ની 


સૂર્ય ની ગરમી થી બચાવવા માટે ત્યાં હવા નથી. બહુ વધારે ઠંડી થી બચી શક્યા. 


અંતરિક્ષ યાત્રીઓ ને ચંદ્ર પર ચાલવાનું પસંદ આવ્યું હતું. એમનું વજન બહુ વધારે ન 

હતું, કારણકે ચંદ્ર પર ગુરુત્વાકર્ષણ, પૃથ્વી ની સરખામણી માં, ઓછું છે. એમને ત્યાં પોતાનું ચંદ્ર પર ગુરુત્વાકર્ષણ ઓછું છે, એટલે અંતરિક્ષ યાત્રી મોટા પગલાં લઈ શકતા હતા. 
વજન હલકું લાગ્યું. તમને પણ એવું જ લાગત. જો તમારું વજન પૃથ્વી પર સાઠ પાઉન્ડ એ ઉપર-નીચે ઉછળતા-કૂદતા હતા. પણ એના અંતરિક્ષ સૂટ બહુ ભારે અને કઢંગા 
છે, તો ચંદ્ર પર તમારું વજન ફક્ત દસ પાઉન્ડ હોત. હતા. અવકાશયાત્રીઓએ સાવધાન રહેવું પડતું જેથી એ નીચે પડી ન જાય. 


જો અવકાશયાત્રી પડી જાય, તો એને એના કઢંગા અંતરિક્ષ સૂટ ને લીધે 
અને ચંદ્ર ની ધૂળ ને લીધે ઉભા થઈ જવું મુશ્કેલ થઈ જાય. ચંદ્ર નો મોટા 
ભાગ નો હિસ્સો બારીક ધૂળ થી ઢંકાયેલો છે. એ ધૂળ લગભગ પાવડર 
જેવી હોય છે. ઘણી જગ્યાએ ધૂળ એક ફૂટ કે એનાથી વધારે ઊંડી હોય છે. 
જયારે અવકાશયાત્રી ચંદ્ર પર ચાલતા, તો એના બૂટ ના નિશાન ધૂળ પર 
અંકિત થઈ જતા હતા. ચંદ્ર પર ચાલવાવાળી ગાડી ના ટાયર પહોળા 
હોવા જોઈએ જેનાથી એ ધૂળ માં ખૂંચી ન જાય. અવકાશયાત્રી ના સ્પેસ 
સૂટ માં પણ ધૂળ ચોંટી જતી હતી. 


“કડ 


4#/૩&- 


પૃથ્વી હંમેશા બદલાતી રહે છે. પૃથ્વી પર અનેક પ્રકાર ના 
જાનવર અને વનસ્પતિ છે, અને એ પૃથ્વી ને બદલતા રહે છે. 
આપણા ગ્રહ પર પાણી છે જે ચટ્ટાનો નું ધોવાણ કરે છે. પૃથ્વી 
પર હવા પણ છે જે ધૂળ અને ગંદકી ને ઉડાવે છે અને એને 

એક જગ્યા થી બીજી જગ્યાએ લઈ જાય છે. 


ક “44: ચંદ્રપર બહુ ઓછા ફેરફાર થાય છે. ચંદ્ર આજે પણ લગભગ એવો જ 
કા જ જ જે છે જે એ અબજો વર્ષો પહેલા હતો. એનું એક કારણ એ પણ છે કે ચંદ્ર 
ર." પર કંઈ પણ ઉગતું નથી. ત્યાં નદીઓ અને પાણી નથી જે ટેકરીઓ નું 
ધોવાણ કરી શકે. અને ધૂળ ને એક જગ્યા થી બીજી જગ્યા એ લઈ જવા 
માટે ત્યાં હવા પણ નથી. 


હ. 


પૃથ્વી અને ચંદ્ર ના બન્યા પછી, મોટી ચટ્ટાનો એની સાથે 
ટકરાઈ. ઘણા જવાળામુખી પણ હતા જેમાંથી ધૂળ અને રાખ 
નીકળતા હતા. એ જવાળામુખી ને લીધે પૃથ્વી અને ચંદ્ર ના 
અમુક હિસ્સા માં ગરમ તરલ ચટ્ટાનો (લાવા) ફેલાયો. પૃથ્વી 
પર ઘણો લાવા ઘસાઈ ગયો છે. પણ ચન્દ્ર પર અત્યાર સુધી 
એવો કોઈ બદલાવ નથી આવ્યો. 


નાની ચટ્ટાનો હજી ચંદ્ર સાથે ટકરાય છે. એ પૃથ્વી સાથે પણ 


ટકરાય છે, પણ બહુ ઓછી વાર. 


ષ્‌ / પૃથ્વી પર દિવસ નું આકાશ ચમકીલું અને વાદળી હોય છે. એવું 

એટલા માટે થાય છે કારણકે હવા ના પાણી ના ટીપા, ધૂળ ના કણ ચંદ્ર પર હવા જરાય નથી. ચંદ્ર ના આકાશ માં ધૂળ, પાણી ના ટીપા અથવા 

અને અણુ, સૂર્ય થી પ્રકાશિત થાય છે. અણુ ના કણ નથી. ચંદ્ર ના આકાશ માં એવું કશું નથી જેને પ્રકાશિત કરી 
શકાય, એટલે ત્યાં આકાશ હંમેશા કાળું હોય છે. 


ચંદ્ર પરથી લોકો રાતે તારા જોઈ શકે છે, બરાબર એવી રીતે જેમ આપણે પૃથ્વી 
પર રાત્રે જોઈએ છીએ. પણ લોકો ચંદ્ર પર દિવસે પણ તારા જોઈ શકે છે. એ 
ત્યાં ના કાળા આકાશ માં ત્યારે પણ જોઈ શકે છે જયારે ત્યાં સૂરજ ચમકી રહ્યો 
હોય. 


જયારે અવકાશયાત્રી ઘર તરફ જવા 
નીકળ્યા, તો એ બરાબર પોતાની નીચે ચંદ્ર 


જોઈ શક્યા. એ દૂર સ્થિત પૃથ્વી ને પણ 
જોઈ શક્યા. 


કોઈ દિવસ અવકાશયાત્રી કદાચ ફરી થી ચંદ્ર પર જશે. એક વાર ફરી એ ત્યાં શોધ-ખોળ 
કરશે. કદાચ ક્યારેક એ ચંદ્ર પર મકાન બનાવશે અને એની અંદર રહી શકશે. કર્દાચ એ 
ચંદ્ર પર વસાહત શરુ કરશે. 


કોને ખબર - કદાચ એક દિવસ તમે ચંદ્ર ની વસાહત માં 


કામ કરતા હશો. તમે ચંદ્ર ના સંશોધક બની શકો છો. પછી 
તમે પોતે જોઈ શકશો કે ચંદ્ર કેવો દેખાય છે. 


શિ સઝ 


ઝમ ટન 


ચંદ્ર વિષે વધારે જાણો 


ચંદ્ર નો ખાડો (ક્રેટર) બનાવો! તમારે જોઈશે : એક મોટી થાળી કે ટ્રે, લોટ, કોકો 
પાવડર, અને એક લખોટી અથવા કાંકરો. થાળી માં લગભગ બે ઇંચ જેટલો લોટ 
ભરો. લોટ માં કોકો પાવડર નું એક પાતળું સ્તર બનાવો. ચાર કે પાંચ ઇંચ ઊંચાઈ 
થી લોટ માં લખોટી અથવા કાંકરો ફેંકો. લખોટી અથવા કાંકરા ના ફેંકવાથી લોટ માં 
જે થાય છે, લગભગ એવું જ ઉલ્કા ના ટકરાવા થી ચંદ્ર ની સપાટી પર થાય છે. 


ચંદ્ર ની વસાહત માં રહેવાની કલ્પના કરો. ત્યાં તમારું ઘર કેવું હશે, એનું એક ચિત્ર 
બનાવો. એક અઠવાડિયા સુધી તમે ત્યાં શું-શું કરશો એની રોજનીશી (ડાયરી) 
બનાવો. તમે ત્યાં શું-શું ખાશો? શું તમે ત્યાં સ્કૂલ માં જશો? ત્યાં તમે મોજ-મજા માટે 
શું-શું કરશો? 


ચંદ્ર પર તમારું વજન કેટલું હશે? તમારું વજન પૃથ્વી પર પાઉન્ડ માં કેટલું છે એ 
જાણો. પછી એ સંખ્યા ને છ થી ભાંગી નાખો. ચંદ્ર પર તમારું વજન એટલું હશે. 


ચંદ્ર અને બાહ્ય અંતરિક્ષ વિષે વધારે જાણકારી મેળવવા માટે આ વેબસાઈટ પર જાઓ : 
પ/0/૫/.]૬€.1105૧.5૦૫/ 
111ત5ુ€ડ.]૬€.1105૧.5૦૫/ 


પ/૫/૫/. ૧11૧5811-01411લ1તા1ંપા11.૯૦.૫[૯/111701.5/1111€[01ત11૯1ડ 


